የብልግና ሥዕሎች 
ተ ጸዚ.121፣ 


አታመንዝር እንደ ተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን 
እላችኋለሁ፥ ወደ ሴት ያየ ሁሉ የተመኛትም ያን ጊዜ 
በልቡ ከእርስዋ ጋር አመንዝሮአል። ቀኝ ዓይንህም 
ብታሰናክልህ አውጥተህ ከአንተ ጣላት፤ ሙሉ ሰውነትህ 
በገሃነም ከሚጣል ይልቅ ከአካላትህ አንድ ቢጠፋ 
ይሻልሃልና። ቀኝ እጅህም ብታሰናክልህ ቆርጠህ ከአንተ 
ጣላት፤ ሙሉ ሰውነትህ በገሃነም ከሚጣል ይልቅ 
ከአካላትህ አንድ ቢጠፋ ይሻላልና። 
የማቴዎስ ወንጌል 5፡27-30 


የእግዚአብሔር ዓይኖች በስፍራ ሁሉ ናቸው፤ 
ክፉዎችንና ደጎችን ይመለከታሉ። 
መጽሐፈ ምሳሌ 15:3 


እግዚአብሔር ሰዎችን ቅኖች አድርጎ እንደ ሠራቸው፥ 
እነሆ፥ ይህን ብቻ አገኘሁ፤ እነርሱ ግን ብዙ ብልሃትን 
ፈለጉ። መጽሐፈ መክብብ 7:29 

ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ፥ ይልቁን 
ግለጡት እንጂ፥ እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር 
እንኳ ነውር ነውና፤ ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል፤ 
የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና። 

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 5፡11-13 

እንግዲህ በምድር ያሉቱን ብልቶቻችሁን ግደሉ፥ 
እነዚህም ዝሙትና ርኩሰት ፍትወትም ክፉ ምኞትም 
ጣኦትንም ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው። ወደ 
ቆላስይስ ሰዎች 3:5 


"ፖርኖግራፊ እና ማስተርቤሽን እንዴት መቋቋም 
እችላለሁን" በምሳሌ 16፡6 መሰረት "...እግዚአብሔርን 
በመፍራት ሰዎች ከክፉ ይርቃሉ"። እግዚአብሔር 
እንድንፈራው ያስተምረን ዘንድ ጸጋን ይሰጣል። 


ስታቲስቲክስ በዩኤስ 


(ርዐሃፀበ8ከ![9ሃ68.ር0ከባ) 


] 28,258 ተጠቃሚዎች በየሰከንዱ የብልግና ምስሎችን እየተመለከቱ ነው። 

። በበይነ መረብ ላይ በየሰከንዱ 3,075.64 ዶላር ለወሲብ ስራ ይውላል። 

* 79% የሚሆኑት የብልግና ምስሎች ማሪዋናን ተጠቅመዋል፣ 50% ደግሞ ኤክስታሲ 
ተጠቅመዋል። ኀ ከ 5 የሞባይል ፍለጋዎች የብልግና ምስሎች ናቸው። 

* 90% ወጣቶች እና ፀፀ% ወጣት ጎልማሶች ከጓደኞቻቸው ጋር ስለብልግና ሲናገሩ 
የሚያበረታቱ፣ የሚቀበሉ ወይም ገለልተኛ ናቸው። 

9 ዕድሜያቸው 25 እና ከዚያ በላይ የሆኑ 55% የሚሆኑት የብልግና ምስሎች የተሳሳተ 
ነው ብለው ያምናሉ። 

* ከ13-24 ያሉ ታዳጊ ወጣቶች እና ጎልማሶች እንደገና ጥቅም ላይ አለማዋል የብልግና 
ምስሎችን ከመመልከት የከፋ እንደሆነ ያምናሉ። 

*ከ 5 ወጣት ፓስተሮች 1 እና 1 ከ 7 ከፍተኛ ፓስተሮች የብልግና ምስሎችን በመደበኛነት 
ይጠቀማሉ እና በአሁኑ ጊዜ እየታገሉ ይገኛሉ። ይህ ከ5ዐ,000 በላይ የአሜሪካ 
የቤተክርስቲያን መሪዎች ነው። 

* 43% የሚሆኑ ከፍተኛ ፓስተሮች እና ወጣት ፓስተሮች ቀደም ሲል ከብልግና ምስሎች 
ጋር እንደታገሉ ተናገሩ። 

* 64% የሚሆኑት ክርስቲያን ወንዶች እና 15% ክርስቲያን ሴቶች ቢያንስ በወር አንድ 
ጊዜ የወሲብ ፊልም እንደሚመለከቱ ይናገራሉ። 

* ቤተክርስቲያናቸውን የሚናገሩት ፓስተሮች 7%ኔ ብቻ ናቸው የወሲብ ስራ ለሚታገሉ 
ሰዎች የአገልግሎት ፕሮግራም አላቸው። 

*57% የሚሆኑ ወጣቶች ቢያንስ በየወሩ የብልግና ምስሎችን ይፈልጋሉ። 

* 51% ወንድ ተማሪዎች እና 32% ሴት ተማሪዎች የወሲብ ድርጊት ለመጀመሪያ ጊዜ 
የተመለከቱት ከጉርምስና በፊት ነው። 

9 በወንዶች መካከል ለመጀመሪያ ጊዜ ለብልግና ሥዕሎች መጋለጥ በአማካይ 12 ዓመት 
ነው። 

* 71 በመቶ የሚሆኑ ወጣቶች የመስመር ላይ ባህሪን ከወላጆቻቸው ይደብቃሉ። 


አታመንዝር። ኦሪት ዘጸአት 20:14 


ከሴትም ጋር እንደምትተኛ ከወንድ ጋር አትተኛ፤ ጸያፍ ነገር ነውና። ፤ 
እንዳትረክስባትም ከእንሰሳ ጋር አትተኛ፤ ሴት ከእርሱ ጋር ትተኛ ዘንድ በእንስሳ ፊት 
አትቁም፤ የተጠላ ነገር ነውና። ኦሪት ዘሌዋውያን 18:22-23 


ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው፤ ሴቶቻቸውም 
ለባሕርያቸው የሚገባውን ሥራ ለባሕርያቸው በማይገባው ለወጡ፤ እንዲሁም 
ወንዶች ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው 
በፍትወታቸው ተቃጠሉ፤ ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስሕተታቸው 
የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። ወደ ሮሜ ሰዎች 1:26-27 


ወይስ ዓመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምንን አትሳቱ፤ 
ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም አመንዝሮች ወይም ቀላጮች 
ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሠሩ ወይም ሌቦች ወይም ገንዘብን የሚመኙ 
ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት 
አይወርሱም። 1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 69-10 


ከዝሙት ሽሹ። ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከሥጋ ውጭ ነው፤ ዝሙትን 
የሚሠራ ግን በገዛ ሥጋው ላይ ኃጢአትን ይሠራል። 
1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 6:18 


የሚያስደስትህ ነገር ህይወቶን የሚመራው ነው፣ስለዚህ 
የምትደሰትበትን ነገር ተጠንቀቅ። የወደፊት ዕጣ ፈንታህ 
ከንቱ እንዲሆን አትፍቀድ። 


